Jesu Kristi nikan ni n gbala 


On o si bi ọmọkunrin kan, iwọ o si pẹ̀ orukọ rẹ̀ ni Jesu: nitori on 
ni yio gbà awọn enia rẹ̀ là kuro ninu ẹ̀ṣẹ wọn. Mátíù 1:21 


Nitori Ọlọrun fẹ araiye tobẹ̀ gẹ, ti o fi Ọmọ bibi rẹ̀ kanṣoṣo funni, 
ki ẹnikẹni ti o ba gbà a gbọ má ba ṣegbé, ṣugbọn ki o le ni iye 
ainipẹkun. Johanu 3:16 


Jesu wi fun u pe, Emi ni ona, otito, ati iye: ko si eniti o le wa 
sodo baba bikose nipase mi. Johanu 14:6 


Bẹẹ̀ ni kò sí ìgbàlà lọdọ ẹlòmíràn: nitori kò si orúkọ mìíràn 
ọrun tí a fi fúnni ninú ẹ̀nìyàn, nipa ẹyi tí a lẹ̀ fi gbà wa là. 
Iṣe 4:12 


abẹ̀ 


Nitorí ni àkọkọ, mo fi ẹ̀yí tí émi náà gbà lé yin lọwọ, bi Kristi ti 
kú fún ẹ̀ṣẹ̀ wa gẹgẹ bí iwé mímọ ti wi; ati pe a sin i, ati pe o 
jinde ni ijọ kẹta gẹgẹ bi iwe-mimọ: 1 Kọrinti 15:3-4 


Ninu ẹniti awa ti ni idande nipa ẹjẹ rẹ̀, idariji ẹ̀ṣẹ, gẹgẹ bi ỌrỌ 
ore-ọfẹ rẹ̀; Éfésù 1:7 


Awọn otitọ mẹrin wa ti a gbọdọ loye ni kikun: 
1. Olorun feran re pupo. 


O nfe ki o ni iye ainipekun ni orun pelu Re. 

Nitori Ọlọrun fẹ araiye tobẹ̀ gẹ, ti o fi Ọmọ bíbi rẹ̀ kanṣoṣo funni, ki 
ẹnikẹni ti o ba gbà a gbọ má ba ṣegbé, ṣugbọn ki o le ni iye 
ainipẹkun. Johanu 3:16 


O nfẹ ki o ni igbesi aye lọpọlọpọ ati itumọ pẹlu Rẹ. 
Olẹ kò wá, bikoṣe lati jale, ati lati pa, ati lati parun: Emi wá ki nwọn 
ki o le ni iye, ati ki nwọn ki o le ni i li ọpọlọpọ. Jòhanù 10:10 


Bi o ti jẹ pe eyi, ọpọlọpọ eniyan ko ni iriri igbesi aye ti o ni itumọ ti 
wọn ko ni idaniloju boya wọn ni iye ainipẹkun nitori... 


2. Enia je elese nipa eda. Ìdí nìyẹn tí a fi yà á sôtò kúrò lôdò Ọlúòrun. 
Gbogbo won ni ese. 
Nitori gbogbo enia li o ti ṣẹ̀, ti nwọn si kù ogo Ọlọrun; RòÒòmù 3:23 


Nitori ifẹ owo ni gbòngbo ibi gbogbo... 1Timoteu 6:10 


Ikú ni ẹ̀rẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀. 
Nitori iku ni ere ese...Romu 6:23 


Bibeli so orisi iku meji pato: 


e Iku ti ara 
Ati gẹgẹ bi a ti yàn fun enia lati kú lẹkanṣoṣo, ṣugbọn lẹhin eyi idajọ: 
Heberu 9:27 


e Iku ti ẹmi tabi iyapa ayeraye lati ọdọ Ọlọrun ni apaadi 

Ṣugbọn awọn ti o bẹru, ati awọn alaigbagbọ, ati awọn irira, ati 
awọn apania, ati awọn panṣaga, ati awọn oṣo, ati awọn abọriṣa, ati 
gbogbo awọn eke, ni yio ni ipa tiwọn ninu adagun ti o nfi iná ati 
sulfuru jé: eyi ti iṣe ikú keji. Ìfihàn 21:8 


Ti eniyan ba yapa kuro lọdọ Ọlọrun nitori ẹṣẹ rẹ, kini ojutu si 
iṣoro yii? Nigbagbogbo a ro pe awọn ojutu ni: ẹsin, iṣẹ rere, ati 
iwa rere. 


Àmé ojútùú kan ṣoṣo lô wà látòdò Ọlérun. 
3. Jesu Kristi ni ona kan soso si orun. 
Eyí ni ìkéde Ọlúrun. 


Jesu wi fun u pe, Emi ni ona, otito, ati iye: ko si eniti o le wa 
sodo baba bikose nipase mi. Johanu 14:6 


O san kikun ijiya fun ese wa. 

Nítorí Kristi pẹ̀lú ti jìyà léẹ̀kan fún ẹ̀ṣẹ̀, olododo fún àwọn aláìṣòdodo, kí 
Ò lẹ̀ mú wa wá sọdọ Ọlọrun, tí a ti pa á nínú ẹran-ara, ṣùgbọn tí a sọ di 
ààyé nípa ẹ̀mí: 1 Pétérù 3:18 

Ninu ẹniti awa ti ni idande nipa ẹjẹ rẹ̀, idariji ẹ̀ṣẹ, gẹgẹ bi ọrọ ore-ọfẹ rẹ̀; 
Éfésù 1:7 


O ni ileri iye ainipekun. 

Ẹniti o ba gbà ọmọ gbọ, o ni iye ainipẹkun: ẹniti kò ba si gbà ọmọ gbọ kì 
yio ri iye; ṣugbọn ibinu Ọlọrun mbẹ lara rẹ̀. Johanu 3:36 

Nítorí ikú ni ẹ̀rẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀; ṣugbọn ẹ̀bun Ọlọrun ni iye ainipẹkun nipasẹ Jesu 
Kristi Oluwa wa. Ròòmù 6:23 


4. A nilo lati gbagbo ninu Jesu Kristi lati wa ni fipamọ. 


Igbala wa jẹ nitori ore-ọfẹ Ọlọrun nipasẹ igbagbọ ninu Jesu 
Kristi. 

Nitori ore-ọfẹ li a fi gbà nyin là nipa igbagbọ; ati pe ki iṣe ti ara 
nyin: ẹ̀bun Ọlọrun ni: kì iṣe ti iṣẹ, ki ẹnikẹni ki o ma ba ṣogo. 
Éfésù 2:8-9 


Nitorí ẹnikẹni ti o ba ké pe orúkọ Oluwa ni a oô gbàlà. 
Ròòmù 10:13 


Adura elese 


Gbadura eyi pẹlu igbagbọ: 

Jesu Oluwa, o se pupo fun ife mi. Mo jewo pe elese ni mi mo si 
bere idariji re. O ṣeun fun iku rẹ lori agbelebu, isinku, ati ajinde 
lati sanwo fun gbogbo awọn ẹṣẹ mi. Mo gbekele o bi Oluwa ati 
Olugbala mi. Mo gba ebun iye ainipekun re mo si jowo aye mi 


/ A, 7JN /4/— N 


ní ojú rẹ. Amin. 


Ti o ba ti gbẹkẹle Jesu Kristi, nkan wọnyi ti ṣẹlẹ si ọ: 


e Bayi, o ni iye ainipekun pẹlu Ọlọrun. 

Eyi si ni ifẹ ẹniti o ran mi, pe ẹnikẹni ti o ba ri ọmọ, ti o ba si gbà 
a gbọ, ki o le ni ìye ainipẹkun: emi o si ji i dide nikẹhin ọjọ. 
Jòhanù 6:40 


e Gbogbo ese re ni a ti san ati idariji. 

(ti o ti kọja, lọwọlọwọ, ojo iwaju) 

Ṣugbọn ọkunrin yi, lẹhin igbati o ti ru ẹbọ kan fun ẹ̀ṣẹ lailai, o 
joko li ọwọ ọtun Ọlọrun; Hébérù 10:12 


e Ẹdá tuntun ni yín ní ojú Ọlọrun. O jẹ ibẹrẹ ti igbesi aye tuntun rẹ. 
Nítorí náà bí ẹnikéni bá wà ninu Kristi, Òô di ẹ̀dá titun: àwọn ohun àtijọ ti 
kọjá lọ; kiyesi i, ohun gbogbo ti di titun. 2 Kọríntì 5:17 

e, O di omo Olorun. 


Sugbon iye awon ti o gba a, awon li o fi agbara fun lati di omo Olorun, ani 
awon ti o gba oruko re gbo: Johannu 1:12 


Awọn iṣẹ rere kii ṣe ọna fun wa lati ni igbala, ṣugbọn ẹri tabi eso igbala wa. 
Nítorí àwa ni iṣé ọwọ rẹ̀, tí a dá nínú Kristi Jesu fún iṣé rere, tí Ọlọrun ti yàn 


télẹ̀, kí á lẹ̀ máa rìn nínú wọn. Éfésù 2:10 


Olorun bukun fun o! 


